î— 


— byn a 


V gyntaf, 


| YMDDIDDAN RHWNG DAU GARIAD, 8BF 
Jacci Joi a Peggi band; 
Y'r ail, | 
Hanes fel y darfu i fab Ieuanc roddi a 


serch ar Ferch ieuanc, mewn le a elwir 


Eglwys Newydd. 


P£GGr BAND wyf fi'n ei garu, 

Ac mi'i caraf tra £w'i byw, 

Pegol Band a gar fy nghalon ; 

'i'ra bwy'n rhodio'r ddaear hon, 

'Fra byddo gŵallt fy inhen yn tyfu, 
'P'ra byddo galar dan fy mron, 
Pegwi Band a garai'n íîyddlon, 

Ni ollynga'i yn angof byth mo hon. 


Can ffarwel mae'n rhaid ymadael, 

Rhoi ffavwel iti Pegei Band; 

Mae'n rhaid boddloni, Duw sy'n rhanu, 
I lawr i'r Army mae i,mi gommand; 
Ni wiw mor tyngu, yn erbyn tynged, . 


Mae'n rhaid i'r blâned gael eì fforsî: a 
Er's deuddeg dydd “rwy &vedi'm tyngu, - 
I wasanaethu'r Brenin George, - 


| Pryno'i siwt o Sailor's lifrau, 
“ Ac ar eich ol mi fentra'n llon, 


Nid oes na gwŷr nac arfau gloywon, 

A all fy rhwystro i fwrdd y llong: 

Mentra i'n Sawdiwr gyda'r Armi, 

Am gŵna'm cleddau,—byddaf hy', 

Ym mhlaid y brenin, for the ranting? roariug, 
Through the Regiment Fleet, dilyna'i chwi, 
Gwybydd di fy anwylyd dirion, 

Mae glasu wna dy ddwyrudd wen, 

Pan fydd>'r i'feisis a'r drwms yn drymio, 
Bydd rhaid appirio bod y pen; 








9 
Ui 





Pan godo'r Fflags a'r arfau gloywon, 

A'r bwlets gleision, greulon glwy,” 

A'r mwg yn tarddu, a'r gwaed yn colli,— 
' Pa galon merch, na thorai'n ddwy ? 





Can ffarwel mae'n rhaid ymadael, 

A Duw'r uchelder f'o gyda chwi, 

A Duw o'r Nef £“o ì minnau'n gymmar, 
Rhaid myned ar fyrder i*r ddaear ddâ: 
Pan fyddo *nghorph yn rhodio'r dyffryn, 


| 
| 
. 
| 
| 
| 


Rwyf fel aderyn wedi ffoi, 
' O feddwl am fy anwylyd tirion' & 
' O glod a bery i Jacci Joi, 


| Bildia blas o'r ffasiwn newydd, 
f Rhoi teg ei dwy-rudd ynddo i fyw. 
Mynna i'r miwsic ffeinu eì moesau, 
A phob pleserau i'm seren siw, 
0 Mynna i waiting-nmaid ì waitio, 
; Ac i dendio wrth gommand, 
| A chwech o weision mewn lifrau cochion 
b I fyn*d wrth archiad Peggi Band, “Ln 


Jacci Joi, pe medrech gredu, 
” Pa faint o giledi sy*ar fy mrest, 
Rwy fel yr oen arol y ddafad, $* 
A fae'n ymddifad am y rhest; ì 
b Neu fel blodeuun a fai*n blodeuo, 
o Neu 10syn coch wedi gwywo ei ddail 
'Nid oes ond galar im ar y daear, | 
Am fy nghymnmar hawddgar bael, | 





Cymmer galon, paid a wylo, 
Bydd di foddlon ronyn bach, 
Rho dy gred ar Frenin Seion, | 
Do'f adre os byddaf byw ay iach: 
Pan fyddai'n ymladd âm velynion, 
Yn 'nghiliau nghalon byddi di, 
Gartre'n stoc fel gwinllan oleu, 
Neu berl o Rwssia braf'a ìi bri. 


Paleshad i mi gael golud, 
Aur ac arian fwy na rhi', 


Meini gwerthfawr o wlad yr India, 
Neu berl o Rwssia brafa'i bri, 














Wye yrn o; Na 
MR 
eg ECO cg 


Fe 

















1: | 


np A IOG wu . —_ ———ê— 


3 


Neu fod imi obaith fod yn Brincess, 
Ar frenhiniaeth helaeth hael, 
Cael eich cwm*ni a rhan o*ch c*ledi, 
A fyddai i mi yn fwy o fael, 


Dyma fodrwy o aur rhagorol, 

O stamp frenhinol, reial ryw, 

Glŷn yn narn o hon dy hunan, 

A cholia orchmynion doethion Duw ; 
'Tydi i mi, a minnau i tithau, 

Nid ymdynu, ond ymrwymo a wnawn, 


Trwy'r rhyfel noeth u*r powdwr poeth, 


Os gwel Duw yn dda, do*nol brydnhawn, 





". Hanes fel ydarvfui Fab ieuanc roddi 6i serch 1 


Ferch ieuanc, mewn lle a elwir Eglwys Newydd, 


Holl feibion a merched cryed yn gryno, 
A phob gwr glandeg a ddelo i*m gwrando, 
Uhwi gewch glywed genny* ar garol, 


: Y modd ffansies y ferch lan siriol; 


O myn*d a wnaethum ryw ddiwedydd, 


« 


'I leaelwir Eglwys Newydd, 


Fel yr oeddwn i'n annedwydd, 
Canfum Gwen “un lliw â'r gwinwydd, 
Fwyn fanol feinir deg ei dwy-rudd, 
Un lân ddawnus oedd y ddynes, 
Wiwlwys lana erioed a welais 

Arni'm serch yn rhwydd y rhoddais 
A'r olwg gynta arni a geîais, 

Gwan oedd y lwc, Gwen a leiciais, 


Gofyn wnawn i un oedd yno, 

Hyn oedd yr accan, pwy yw'r un acco? 
Yr atteb pur a roddwyd i mi, 

Merch wy'n meddwl sy ar briodi; 

Pryd hyny clywn i'm calon, 

Fel yn neidio gan och*neidion, 

A bron torri can flinderon, 

Heb allu tynnu fy ngolygon, 





U 


Gn 








| 
" 
a 
Yt 
| 


— _ 


FON o Y O 













4 


Oll er hyny oddiar liw'r hinon, 

'Troi yno wnawn i mewn trueni, 

Fel dyn dwl a fyddai'n delwi, 

Un gair o€m genau ni chaed geny“ 

O'r cynta“ peth ofynwyd imi bo 
Nes im golli*m golwg arni. 

Fe dd*wedai'r Cymro cryno'n groyw 
Gwn cyn y forn;y byddi farw, 

Gan mor waeled “roedd yn fy ngweled, 
Fy serch ar liwl&manod oedd wedi myned, 
Fe dd“wedai*r bichwen,,pwylla, gwrando, 
Paid di byth a gwan-obeithio, 

Ond bydd di drue a dos i dreio, 


 Acos bydd lwc i Gwen dy leicio, 


Coelia“m geiriau, ti a elli gario, 

Gwn dy fod di “nawr mor laned, 

Yn ddigellwair, ae mor galled, 

A*r mab sy*p awr yn caru“r-ganed, 

Y lonaidd fenyw.lana a aned, 

Wnaeth dy, gyflwr diidruan cyfled. 
Cant diolch ì chwi am;eith cynghor, 
Ni all*sai ungwr roi i mi ragor, 

Na gwell ystyriaeth mewn byr “story, 
Ac y*ch chwì eisios wedi rhoddi; 

'Yn siwr os byddaf byw y glanddyn, 
Gwna€n ddiamau eich gorchymyn: 

Pe ba'i deugain mi) o werin, 
Yn rhwyfo*u harfau yn fy erbyn, 

iaf reswm gan liw'r rhôsyn, 
bydd siawns i Gwen lliw'r ein, 





J miballu, dyna'r pella, 


Eto'm calon coelia cadwa', 
Er mai hi yw'rlanddyŷn lana, 
Erioed a welais yn un gyn'lleidfa. 


DIWEDD. 


e 





We 


ly do 





